CAN 


YN DADGAN 





- RHAGLUNIAETH DUW YN GYFFREDINOL—. 


Tad Natur, ac hanfod holl anian, 
Un oesol-ei hunan cyn bod ; 
Na daear, na môr, na ffurfafen, 
. Un hanfod anfeidrol erioed ; 
Un. achos yn ddechreu pob efiaith, 
— Un hanfod yn cynnwys yr oll, 
Un Lluniwr,-un Deddfwr, i'n deddfu, 
Un Noddwr yn Nodded digoll. 


Gorchymmynoedd y cwbl i fodoliaeth, 
Mor brydferth, yn brydlawn y daeth, 
Rhyw amledd, mawrfoledd fanegant, 
" Byth fraithant ogoniant y gwaith ; 

| Meddianau, a 'thywysogaethau, 
A'thronau y nefoedd yn nghyd, 
Y ddaear, a'r môr, a'r ffurfafen, 
Mae'n cynal a greoedd i gyd, 


| 
| 
ì 


t 
ÎN 

ì 

A. 

y 

Ê 

y 

5 
o 


df 














2 


I'r ddaear 'fe roddodd orchymmyn, 
Egined a thyfed yn hâd, 

Coed ffrwythau a llysiau 'n llesu, 
I ddyn ac anifel yn rhâd ; 

I ddyn i ddynawl feddianu, 

“i gymmar yn hawddgar, a llon, 
A'r dyben i'w hil luosogi, 

_Nes llenwi y ddaear yn gron. 


Goruwch lywodraetha'r tymorau, 


Troadau: elfenau y men, 


Ni phallant holl ddyddiau y ddaear, 


Nes dod aiameanioni ben, 

Y geuaf os chwerw yn chwythu, 
Yn gwenu mae'r gwanwyn gerllaw, 
Haf hyfryd i'r ffrwythau i addfedu, 
A'r dyn i nn ddaw: 


A'n Llywy ad yn llaw n o Trugaredd, 


'Yn rhyfydd a ddenfyn ei ddawn, 

I borthi a llesu pob teuly, 

A hilio ein byrddau'n llawn ; 
Gyfeythoga y ddaear yn ddirfaw, 
A'i roddion fel anfon bob awr, | 
Ei lwybran goruch gymylau, 
Ddiferant yn fraster i lawr. 











3 


Er amled gwylltfilod yr anialwch, 

Ac adar asgellog y ne'; 

Yn disgwyl maent wrtho am pordllank 
Ac ato dyrchafant eu lle'; 

Ymlysgiaid er amled,—a physgod 

A heigiont yn eigion y môr, 
Anifeiliaid ar fil o fynyddoedd, 

A ddiwall a dîgon yn stôr. 


Cenawon y llywod nwynllyd, 

A' chywion yr estrys.yn nghyd, 
A' thyrfa luosog sy'n disgwyl 

Yn ddyfal eu bwyd yn ei bryd, 
A'r Ypwyr tragywyddol yn rhoddi 
Heb dolli o'i law.yn ddibrîn, 

Er amled y dyrfa mai'n derbyn, 
Ei chyfran yn nghysgod y dyn. 


Y dyn yw prif wrthrych y cwbl, 
Fe grewyd yr oll er ei fwyn, . 
A'r îs greadigaeth a_ dalant 
Wrogaeth” i'w fonedd yn fwyn, 
Eu llywdod$ heb orfod addefant, 
'Nol trefniant hen arfaeth y nen, 
Er y dechreu ac etto ni syflwyd, 
Dynoliaeth a' arfaethwyd yn ben. 


*Homage. $Presidency. 








4 


Peledrau 'r goleuni a grewyd,— 

Maith gylchoedd yn entrych yr rhod, 

Er addyrn i neadd Dynoliaeth 

Ni chafwyd cyfllybiaeth erioed ; 

O hynod, pwy dafod all draithu,—- 
Pwy feddwl? pwy ddeall? pwy ddawn î 
A'lI osod mewn eglur lythyrenau, 
Uwchafiaeth dynoliaeth yn llawn. 


Dewch bellach mai'n bryd i nì ddechreu, | 


Ad gofio'r mwynderau, —rhyfaith ! 
Yw adrodd un filfed a gawsom : 

Er pan ddechreuasom ein taith ; 

O rhyfedd,—rhyfeddach fydd etto— 
Wrth cofio'r meddyliâu o hedd,— 
Mewn cynghor, er cadw rhyw dyrfa, 
A wisgir yn ddysgler eu gwedd. 


Trwy heiddiant y gwr ddioddefodd— 
A roddodd ei fywyd oi fodd, 

Ei feddiant ei hun a offrymodd 

— Pan drengodd dros filoedd ar godd, 
I ddewis oedd caru gelynion, 

A' thalu 'u dyledion ar bren, 

Ei foliant byth mwy a. fanegant. 

Yr Iesu goronant yn ben. 


(Tarrgyp.) 





_ 





ì 
w 
A 
| 





endy di urn ioi AF TC 





Fen ae ar Jededdd PY———————— EITEM i Fu wr Ur 
ac ” 7 A J 


